


ISd Ual y all. 
Les bb ^c. dc 
AB son am lawer merch, 
A son mae'n debyg fydd, 
'Tra paro swyn mewn serch, 
A 'roglau per ygwydd, 
Ond er pob son y sydd, 
Y lanaf^nol fy marn, 
Ar ddol nêu dwyn, 
A'r pura'iswyn, 
Yw Lisa Dal y Sarn. 

















Os cul yw Aeron fwyn, 
Gwna les o:gylch y tir ; 
Os ar ei min mae brwyn, 
Mae hefyd feillion ir, . 
A llawer derwen wych. 
Nad rhwydd ei gwneyd yn ddarn, 
Wna'r las-fron ddrud ; 
Ond dim fel pryd 
Hoff Lisa Dal y Sarn. 


” 


Yn nhf 
Pe chwilit 


ydwedd deg, 
aen ddim'mor chweg, 
A Lisa Dal y Sarn. 


Mae hon run iaith a mam, 
“; -A'gewn o wlanen gwlad ; 
Os gofyn neb paham 
Yr achos byth ni wad ; 
Ond er mor wledig yw, 

Yr ebol gora'i garn, 
Braidd gwilbia'n gynt, 
Drwy'r awel wynt, 

Fel Lisa Dal y Sarn. 


'Drwy 'roglaidd dymor haf, 
Pa beth mor fyg a hon ? 
A'r gauaf beth a gaf 
Mor wresog wrth fy mron ? 
Dan boethaf lewyrch haul 
Mae'n gordial 'nol fy marn. 
A pheth y nos 
Rhag duaf Io's, 
Fel Lisa Daly Sarn. 


'Tra nytho'r crychydd glas 
Ar ffinwydd mawr Llan Llur, 
'Tra cedlydd llygad gwas 
'Rafalau hardda'r mur 
'Tra gwasgir merch at fron, 
Ar dwyn neu weiriog garn, 
Pereiddiaf glod 
Fyth is y rhod 
I Lisa Dal y Sarn. 





| 
| 
| 








HIRAETH CYMRO 


AM 


WLAD EI ENEDIGAETH. 


Gan DEWI GLANAERON., 








'Rwyf yn awr yn fawr fy hiraeth, 
Am hoff wlad fy ngenedigaeth 
O 'rwyn wylo dagrau'n helaeth 
Brath a wnaeth i'm bron ; 
Am y gynes wlad lie'm ganwyd 
Ac yn dyner iawn fe'm magwyd, 
Lle'r ymborthes ac i'm gwisgwyd, 
Llwyddwyd,fy'n llon: 
Yr hoff wlad gyntaf welais, 
A'r fwyngu fangre rodiais, 
Yn llaw mam o gam i gam 
Hyn oeddwn am a gefais. 
Ond yn awr 'rwyf yn dwyn hiraeth, 
Am hoff wlad fy ngenedigaeth; 
Digwyd fi o'r hen gymdogaeth, 
Odiaeth «i'r wlad hon, 









2 


ofio fy anwyl berthynasau, 
A fy holl gyfeillion gynau ; 
A'r Muosog gyfeillesau, 

' Goreu yno gawn : '& 
Cofio'r holl gysgodol-goedydd. 
Bryniau, Mia o phob frwythydd, 

Perllanoedd llawn: Aa» 
Cofio'r ffyrdd a'r caeau, 
Trefydd a phalasau, 

A phob man ller oeddwn wan 

Yn faban ar ei glanau, 
O! mae galar trwm ac wylo, 
Ing a hìraeth yn fynghuro, | 
'Areihydynawrynrhodio 
Yno, O! na bawn. 





,  'Rwyf yn awr yn fawr fy.hiraeth— 
Am hen wlad fy ngenedigaeth, 
Lle y noddir pob llenyddiaeth, 

Yn ein heniaith ni: 

Cyfyng i'm yn awr i'w cofio, 
Y dyddanwch ydoedd yno,” 
O! fel rydwyf yn cofleidio, 

'R lle a'm dagrau'n llu ; 
Clywch fy holl gyfeillion, 
Gwnewch fy nghais yr awrhon, 

Rhowch i'm fedd yn hon mewn hedd 

I orwedd gyda'r meirwon ; 

Nis gall gorau doniau dynion, 
Iachus eiriau a chysuron, , 
Ymlid hiraeth am wlad Aeron, 

O! fy nghalon 1, 





